PASIMU 


TIM LIWANAG 


SA PASIMULA 


Copyright @ 2022 Tim Liwanag 
Smashwords Edition 
ISBN: 9781005937560 
Lahat ng karapatan ay nakalaan 


Larawan sa harap: picfont 
Disenyo: Tim Liwanag 


I-address ang mga katanungan kay: 
Tim Liwanag 
Official Facebook: https://www.facebook.com/tim.liwanag 


Walang bahagi ng aklat na ito ang maaaring kopyahin, iimbak sa isang sistema ng pagkuha, 

o ipadala sa anumang anyo o sa anumang paraan -- electronic, mekanikal, photocopy, recording, 

o anumang iba pa -- maliban sa mga maikling sipi sa mga nakalimbag na pagsusuri, nang walang 
paunang pahintulot ng may-akda. 


Ang lahat ng mga talata ay sinipi mula sa Ang Salita ng Dios (ASND) 


MGA NILALAMAN 


PASASALAMAT 

PAMBUNGAD 

HARDIN NG DIYOS 

HARDIN SA SILANGAN 

LUPANG PANGAKO 

BAHAY NG DIYOS 

KONKLUSYON 

APENDISE 1: MAPA NG EDEN NI JOHN DICESARE 
APENDISE 2: A.D. 70 --- Ang Pagkahulog ng Jerusalem 
TUNGKOL SA MAY-AKDA 


"Ang mga lumang bagay ay lumipas na... Ang lahat ng mga bagay ay naging bago." 
- Pablo, apostol ng Dios para sa inyo 


PASASALAMAT 


Ako, nang buong puso, ay nagpapasalamat sa Ama para sa inyong lahat: 


Ang aking pinakamamahal na kabiyak, si Grace, ang aking mga anak na babae (Gwen, 
Love, at Zsofi) na, kasama ang aking kapatid na babae at ang kanyang anak na lalaki ay naging 
at patuloy na mga pagpapala ng Diyos sa aking buhay. 


Ang aking mga magulang na nagbigay sa akin ng kanilang mga iginagalang na pangalan at 
isang magandang edukasyon. 


Ang aking mga in-laws, ang pamilyang Ilano, na kumupkop sa amin nang buong puso. 


Mga kapatid ko sa Diyos at lahat ng Kristiyanong kumbinsido na tinupad ng Diyos ang 
kanyang mga pangako at propesiya. 


Espesyal na pagpapahalaga kay Marthy C. Austria para sa mga brainstorming session sa 
group chat, kina Arex at Joy na kusang-loob na nagbigay sa akin ng pagkilala sa pagiging guro 
at tagapag-ambag ng kaalaman, sa hamon at tanong nina Ed, Rey, Erick, Ferdinand, at Gerand, 
sa mga kasayahan na dala nina Fredo, Rex, Nestor, Rene, Jefril, Myra, Art, at Joel. 


Muli, sa aking mga mambabasa, maraming salamat po! 


PAMBUNGAD 


Ang unang pagbanggit ng Genesis 2 sa Hardin ng Eden ay nagsisilbing tagpuan para sa isa sa 
mga pinakakilalang kuwento sa Biblia: ang buhay nina Adan at Eva at ang kanilang pagkahulog 
mula sa biyaya. Mukhang hindi mapag-aalinlanganan na ang Biblia mismo ay tumutukoy sa 
Hardin bilang isang tunay na lugar, hindi alintana kung ito ay isang mito o makasaysayang 
kuwento na aktwal na nangyari o kung ito ay simbolo lamang o isang kathang-isip. 


Ayon sa kuwento, ang Hardin ay nasa silangang bahagi ng rehiyon na kilala bilang Eden. 
Ang Pishon, Gihon, Tigris, at Eufrates ay ang apat na ilog na binanggit sa Biblia na nagmumula 
sa Hardin (Genesis 2:10-14). Binanggit din ng Biblia ang iba't ibang lugar na dinaanan ng mga 
ilog na ito at maging ang ilan sa mga kilalang bagay sa mga lupaing iyon. Ang Hardin ng Eden 
ay talagang umiral sa isang lugar. Nasaan kaya? 


Siyasatin natin ang mga paglalarawan sa Hardin sa dalawa pang paraan: 
Ang unang interpretasyon ay ang pagtingin sa Hardin na likha ng Diyos o Hardin ng Diyos. 


Genesis 2:8 ASND 
Pagkatapos, nilikha rin ng Panginoong Dios ang isang halamanan sa Eden, sa bandang 
silangan, at doon niya pinatira ang tao na nilikha niya. 


Iniugnay ng Genesis ang Hardin o Halamanan ng Eden na ito sa mga nilikha ng Panginoong 
Diyos, na sa paglikha rito ay nakakabit din ang pagtira nina Adan at Eva. Hindi lamang iyon, ang 
Hardin ay kinilala ring Paraiso o Banal na Lupain dahil sa presensya ng Diyos na naroon. 


Genesis 3:8 ASND 
Pagdating ng hapon, narinig nila na lumalakad ang Panginoong Dios sa halamanan. 


Ang pangalawang interpretasyon ay ang pagtingin sa kinalulugaran ng Hardin sa Silangan 
ng Eden. Ang lugar na kung saan naroroon ang Hardin ng Eden ay hindi naiiba sa kung saan 
matatagpuan ang lupain ng Nod (Gen 4:16). Ito ang isa sa mga tatalakayin natin sa mga susunod 
na pahina. 


Sa dalawang interpretasyon na ito ay lalayo tayo sa malawak na pinaniniwalaan tungkol sa 
Hardin ng Eden na nasa isang lugar sa Mesopotamia sa Gitnang Silangan. Ngunit kahit na ito ay 
isang kinikilalang katotohanan ng nakararami ay nakakatiyak ba tayo na naroon ang tamang 
lokasyon ng Halamanan? Kaya pagdating sa aktwal na lokasyon ng Hardin ay susubukan din 
nating hanapin ito at hindi tayo mananatili sa karaniwang sagot na ito ay kailanman hindi na 
malalaman at marahil hinding-hindi na mahahanap. 


HARDIN NG DIYOS 


Genesis 2:8 ASND 
Pagkatapos, nilikha rin ng Panginoong Dios ang isang halamanan sa Eden, sa bandang 
silangan, at doon niya pinatira ang tao na nilikha niya. 


Ang lokasyon ng Halamanan o Hardin ng Eden ay maaaring matukoy sa pamamagitan ng 
paniniwala sa nakasulat sa Genesis 2:8 na ito ay nagmula sa Panginoong Diyos. Ang pag-alam 
kung kanino ito at sino ang pinagmulan bago pa nabuhay doon sina Adan at Eva ay isa sa 
pinakamahalagang bagay. Bukod pa rito, kilalanin natin ang Hardin na isang banal na lugar o 
banal na lupain sa rehiyon ng Eden. Kaya sa natuklasan natin muna na ang Hardin ay nasa Eden 
at ang Eden ay matatagpuan sa Canaan ay sana hindi ninyo ikagulat dahil ito ang kinilalang 
Lupang Pangako. Bilang karagdagan, ang Canaan sa paglipas ng panahon ay nakilala bilang 
Palestina at Israel. 


Ang mga nabanggit ba natin sa itaas tungkol sa Hardin at Eden ay sinusuportahan ng 
anumang makatotohanang ebidensya? Oo, dahil ang mga makatotohanang impormasyon na ito 
ay galing din sa Biblia, sa kasaysayang pangkultura ng mga Judio at sa espiritwal na pananaw sa 
mga ibinigay na talata. Ang mga konseptong ito ay ipapakita natin sa isang biblical at lohikal na 
paraan. Ngayon din ay kailangan nating simulan na buksan ang ating isip sa pagtanggap na ang 
Diyos mismo ang higit na makapagbibigay ng kaunawaan. 


HARDIN NG ANAK NG DIYOS 


Sa Genesis 2:8 ay mababasa natin na ang tao na may pangalang Adan ay ang tao na pinatira ng 
Panginoong Diyos sa Hardin ng Eden. Malinaw na si Adan ang unang tao rito sa Hardin, hindi 
sinabi na unang tao sa Eden o unang tao sa buong mundo. Kaya ang ibig sabihin ni apostol Pablo 
na si Adan ang "unang tao" (1 Corinto 15:45) ay siya mismo ang unang tao na anak ng Diyos na 
pinatira sa Hardin ng Eden. 


Kung susuriin natin sa pamamagitan ni Lucas ang talaangkanan ng anak ng Diyos ay 
makikita nating muli ang pangalang Adan (Lucas 3:38). Sa talaangkanan ng anak ng Diyos na si 
Adan ay nakalista ang mga pangalan nila Noe, Abraham, Jacob, Juda, David at Jesu-Cristo. Sa 
talaangkanan ng anak ng Diyos pa lang ay malalaman na natin kung saang lokasyon silang lahat 
nakilala, sa Israel. Ngunit bago pa magkaroon ng pangalang Israel ay nakatira na sa Canaan sina 
Abraham at Jacob. 


Binibigyang-diin natin ang Hardin ng Eden ngayon bilang isang Hardin ng anak ng Diyos. 
At hindi lang si Adan na unang Adan na anak ng Diyos ang tinutukoy natin, kasama rito ang 
huling Adan na si Jesu-Cristo at ang kaugnayan niya sa Paraiso, sa Lupang Pangako at sa Banal 
na Lupain. 


PARAISO NG DIYOS 


Kung ang Hardin ng Eden sa lupain ng mga tao ay mayroong Puno ng Buhay (Genesis 2:9), 
matatagpuan din ang Puno ng Buhay sa Paraiso ng Diyos. 


Pahayag 2:7 ASND 

"Kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng Banal na Espiritu sa mga 
iglesya. 

"Ang magtatagumpay ay papayagan kong kumain ng bunga ng punongkahoy na nagbibigay 
ng buhay. Ang punong ito ay nasa paraiso ng Dios." 


Mapapansin natin na ang Hardin ng Eden sa lupa ay may kaugnayan sa Paraiso ng Diyos, 
kung saan mayroon ding Puno ng Buhay. Ngunit ang Paraiso ng Diyos na tinutukoy ay nasa 
"Banal na Lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit galing sa Dios" 
(Pahayag 21:10). 


Kung ang Paraiso ng Diyos ay ang Banal na Lungsod, ang Bagong Jerusalem, maaaring 
tawagin natin na Paraiso ng Diyos sa lupa ang Lumang Jerusalem dahil ito ay tinawag na dati 
bilang 'banal na lungsod' sa panahon nina Nehemias at Isaias (Nehemias 11:1: Isaias 52:1). 


BANAL NA LUNGSOD 


Tungkol sa pagbanggit sa Banal na Lungsod, mahalagang tandaan na sinasabi sa atin ng Biblia 
na, para sa mga Judio, ang Jerusalem ang lungsod ni David, na ang naunang pangalan ay Jebus 
bago niya sakupin ito (1 Cronica 11:4). Ang Jerusalem ay napapaligiran ng matibay na pader at 
sa pagdaan ng mga panahon ay patuloy na pinahahaba o pinalalawak dahil sa mga lupaing 
sinasakop. 


Ang Banal na Lungsod ng Jerusalem ay nakilala rin sa pangalan na Zion kung saan 
sinasamba ang Diyos ng Israel ng mga lahi nina Jacob at Juda. Sa Banal na Lungsod ay hindi 
pinapayagang makapasok ang mga hindi Israelita at mga taong tinatawag na 'marurumi' (Isaias 
48:1-2, 52:1). 


Dahil ang Banal na Lungsod ay lugar ng mga sumasamba sa Diyos ng Israel, masasabi rin 
natin na ang Hardin ng Eden sa lupa ay ginawang 'banal na lungsod' ng Panginoong Diyos. Kung 
gayon, matatawag ba natin na Jerusalem ang Hardin ng Eden sa lupa? Oo, dahil ang Hardin ng 
Eden sa lupa, gaya sa Bagong Jerusalem na bumaba rin naman sa lupa mula sa langit, ay may 
Puno ng Buhay. 


HARDIN SA SILANGAN 


Genesis 2:8 ASND 
Pagkatapos, nilikha rin ng Panginoong Dios ang isang halamanan sa Eden, sa bandang 
silangan, at doon niya pinatira ang tao na nilikha niya. 


Ang lahat ng mga dahilan na aking ipinakita tungkol sa Hardin ng Eden bilang Hardin ng 
Diyos ay humahantong sa Jerusalem sa lupain ng Israel na dating Canaan. Ang isa pang 
interpretasyon sa ipinapakita ko ngayon ay ang maling paniniwala na nasa Mesopotamia ang 
lokasyon ng Hardin ng Eden. Ang aktwal na lokasyon ng Hardin ng Eden sa Silangan ay 
natuklasan natin sa Jerusalem sa Israel. 


PATUNGONG SILANGAN 


'Patungong Silangan' o 'bandang silangan' ang kinaroonan ng Hardin ng Eden. Dahil nasa 
Silangan ang pagsikat ng araw. Ang salitang Hebreo para sa Silangan ay qedem at literal na 
nangangahulugang "direksyon ng pagsikat ng araw." Para sa kanila, ang pinagmulan ng lahat ng 
bagay ay maaaring dumating, nakarating, at darating mula sa Silangan. 


May dahilan kung bakit itinanim ang Hardin ng Eden sa Silangan. Ang daan patungo sa 
Puno ng Buhay ay nasa Silangan. Ang buhay ay nagsisimula sa Silangan. 


Ang kampo ng lahi ni Juda ay nasa Silangan (Bilang 2:3). Ang Juda ay ang tribo ni Jesus, 
ang Cristo o Mesiyas na nagmula kay Juda (Pahayag 5:5). Ang bituin ni Cristo ay nasa Silangan 
(Mateo 2:2). Ang Bundok ng mga Olibo ay nasa Silangan ng Jerusalem (Zacarias 14:4). 
Karaniwang kaugalian noong sinaunang panahon na ang mga templo, kabilang ang Templo sa 
Jerusalem, ay nakaharap sa Silangan, patungo sa pagsikat ng araw. 


Ang pagtatalaga ng Israel bilang isang lupain ng Silangan ay nananatili hanggang sa araw na 
ito. Matatagpuan ang Israel sa rehiyong tinatawag na Malapit na Silangan. 


Kung ang pinagmulan ng lahat ng bagay ay mula sa Silangan, ang ibig sabihin nito ay 
naroroon ang Diyos, ang pinagmulan ng Hardin ng Eden. 


LUPANG PANGAKO 


Hebreo 11:8-9 ASND 

Dahil sa pananampalataya, sinunod ni Abraham ang utos ng Dios na pumunta sa lugar na 
ipinangako sa kanya. Umalis siya sa bayan niya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. 
Dahil din sa pananampalataya, nanirahan si Abraham sa lupaing ipinangako sa kanya ng Dios 
kahit na sa tolda lang siya tumira na parang isang dayuhan. Tumira rin sa tolda ang anak niya 
na si Isaac at apong si Jacob, na mga tagapagmana rin ng pangako ng Dios. 


Nang tawagin ng Diyos si Abraham ay dala lamang niya ang pananampalataya para 
makarating at makamtan ang lupang ipinangako sa kanya na kanyang mamanahin. Ang Lupang 
Pangako ng Diyos ay ang Canaan. Ngunit walang alam si Abraham sa lupaing Canaan na 
kanyang lilipatan, mayroon lamang siyang pangako ng Diyos na ito ang dapat niyang mana. 


MANA 


Ang Lupang Pangako ng Diyos ay isang mana, isang inilaang bahagi. Ang mana na mula sa 
Diyos ay palaging ginagamit sa mga bagay na hindi natitinag, tulad ng isang bansa, lungsod, o 
bahay. Ang lupaing namana ay partikular na tumutukoy din sa pagkakasunud-sunod sa 
pagmamay-ari, sa pamamagitan man ng pananakop o sa pamamagitan ng pamana. Ang mana ay 
tumutukoy sa tiyak na pag-aari na hawak ng may titulo na mga ninuno. Kaya ang lupaing 
ipinangako ay isang matatag na mana at pangmatagalang pag-aari. 


Ang Lupang Pangako na tatanggapin bilang isang mana ay matatagpuan din sa sinaunang 
mga tradisyon ni Moses tungkol sa Tipan (Exodus 3:8, 17: 23:20-33), sa mga susunod na teksto 
ang pangmatagalang pag-aari na ito ay itinuturing na isang katuparan ng pangako gaya sa 
ginawang pangako ng Diyos kay Abraham (Exodus 3:8: 13:5: 32:13). 


Pagkatapos ng Exodo ng mga Israelita mula sa Ehipto, ang lupain ng Canaan ay itinuring na 
kanilang mana (Genesis 48:6, Bilang 26:52--56, 33:50-54, 34:14-18). Kung ang Israel ay 
nagtagumpay sa pag-aari ng Lupang Pangako, ito ay dahil lamang ang lupaing ito ay ibinigay 
dito bilang patrimonya ng Diyos (Josue 1:6: 3:10: 13:1, 7). 


PATRIMONYA NG DIYOS 
Ang Lupang Pangako ng Diyos ay isang patrimonya na mula sa Diyos. Ang Israel ay 
itinuturing na pamana ng Diyos (Deuteronomio 4:20: 9:26, 29, 1 Samuel 10:1: 2 Samuel 14:16, 


20:19, 1 Mga Hari 8:51, 53, 2 Mga Hari 21:14), at sa mga Orakulo ni Moses ang pagtatalagang 
ito sa Israel ay mula sa isang pagbabaha-bahagi ng parte sa "mga anak ng Diyos": 


10 


Deuteronomio 32:8 ASND 

Nang binigyan ng Kataas-taasang Dios ang mga bansa ng lupain nila at nang pinagbukod- 
bukod niya ang mga mamamayan [mga anak ni Adan], nilagyan niya sila ng hangganan 
ayon sa dami ng mga anghel ng Dios [mga anak ni Israel]. 


Pansinin natin na ang Lupang Pangako ng Kataas-taasang Diyos ay inilaang bahagi na para 
sa mga anak ni Adan o para sa mga anak ni Israel. Kapag gagamitin natin ang ating sentido 
komun ay makikita natin na ang lupain ni Adan ay ang Hardin ng Eden bago pa siya mahulog 
mula sa biyaya ng Diyos at ang Lupang Pangako ay nagpatuloy sa mga anak ni Israel. Kaya ang 
Hardin ng Eden ay isang Lupang Pangako at ito ay kilala natin sa pangalang Israel na dating 
Canaan. 


Itinuring ng Kataas-taasang Diyos ang Israel bilang kanyang pamana. Nagpapahiwatig ito na 
pinamamahalaan niya ang pamana na kaniyang nilikha, sa pamamagitan ng Tipan at personal na 
presensya niya sa kanyang bayan gaya sa panahon na lumalakad siya sa Hardin ng Eden. Ang 
ibig sabihin din nito ay nakatira ang Diyos sa kanilang lupain o naroon mismo ang Bahay ng 
Diyos. 


Alalahanin din natin ang Lupang Pangako kay Jacob, ang Betel na sa salin ay Bahay ng 
Diyos. Ang Betel ay isang sinaunang santuwaryo ng mga Israelita. Ito ang pangalan ng isang 
maliit na bayan sa hilaga ng Jerusalem. Sa Hebreo, ang Betel ay isinulat bilang "Beit El". Ang 
ibig sabihin ng Beif ay isang bahay, ang ibig sabihin ng ET ay Diyos, kaya ang Betel ay Bahay ng 
Diyos. 


Ang sinaunang pangalan ng Betel ay Luz, isang maharlikang lungsod ng Canaan. Ang Betel 
ay madalas na nauugnay kina Abraham at Jacob. Si Abraham, ayon sa Genesis 12:8, ay nagtayo 
ng altar sa silangan ng Betel di-nagtagal pagkarating nila sa Canaan mula sa Haran. Nang 
maglaon, pinaniniwalaan ni Jacob na ang Betel ay ang "pintuan ng langit," kaya doon din siya 
nagtayo ng altar at pinangalanan niya ang lugar na Fl Betel (Genesis 28:16-19: 35:6-7). 


11 


BAHAY NG DIYOS 


Genesis 28:16-19 ASND 

Biglang nagising si Jacob at sinabi niya sa kanyang sarili, "Hindi ko alam na nandito pala ang 
Panginoon sa lugar na ito." 

Kinabahan siya at sinabi, "Nakakamangha ang lugar na ito! Tirahan ito ng Dios at dito mismo 
ang pintuan papuntang langit." 

Maagang bumangon si Jacob. Kinuha niya ang batong inunan niya noong gabi at itinayo bilang 
isang alaala. Pagkatapos, binuhusan niya ito ng langis para maging banal. Pinangalanan ni 
Jacob ang lugar na iyon na Betel. Dati ay Luz ang pangalan ng lugar na iyon. 


Ang Bahay ng Diyos o Tirahan ng Diyos ay kilala sa pangalang Betel. Ayon sa Biblia, ang 
mga altar na itinatag nina Abraham at Jacob ay nasa Betel. Inilagay din sa Bethel ang Kaban ng 
Tipan o Kahon ng Kasunduan sa panahon ng mga hukom ng Israel, kung saan ito rin ay isang 
sagradong lugar para sa pag-alay ng mga hain sa Diyos at pagtanggap ng mga orakulo mula sa 
Diyos. 


Nang tinawag ng Diyos si Jacob na bumalik sa Canaan mula sa pagkatapon sa Haran ay 
nagpakilala siya na "Ako ang Diyos ng Betel" (Genesis 31:13). 


BAHAY NG KATAAS-TAASANG DIYOS 


Sa Betel, na ang dating pangalan ay Luz, ay ang lugar kung saan natulog si Jacob at 
nanaginip ng mga anghel na umaakyat at bumababa ng hagdan na umaabot hanggang sa langit 
(Genesis 28:19). Dahil sa pangitain ay tinawag ni Jacob ang lugar na iyon na 'pintuan papuntang 
langit' at binansagan niya rin ito na El Betel [Ang Diyos ng Bahay ng Diyos]. 


Sa unang tingin ang pangalang El Betel ay parang may dalawang bahagi lamang, ngunit 
kapag tiningnan sa Hebreo ay binubuo ito ng tatlong bahagi. Ang El ay pangalan ng Diyos o ito 
ay ang karaniwang tanggap na pagdadaglat ng Elohim [mga diyos, mga anghel, mga hari, mga 
hukom]. Kaya ang El Betel ay Bahay ng Kataas-taasang Diyos o Bahay ng Diyos ng mga diyos. 


Ayon sa ilang mga iskolar sa Biblia, ang El ay pangalan ng pangunahing sinaunang diyos ng 
Canaan, gayundin ang pangalan ng Diyos na Hebreo sa mga salaysay ng patriyarkal. Nang 
dumating sa Canaan ang mga patriarka ay pormal na sinamba roon si El, malamang na ang 
pangalang Betel [Bahay ni El] ay hindi aktwal na nagmula sa mga patriyarka ngunit inangkin 
nang maglaon ng mga Israelita dahil sa pagtatag ng altar doon ng kanilang ninuno na si Jacob. 


Kapag nauunawaan natin na ang Betel ay gaya sa Hardin ng Eden kung saan nananahan ang 
presensya ng Diyos, hindi imposibleng ito rin ay Hardin ng Eden. 


12 


Dahil ang Diyos ay Kataas-taasang Diyos, naniniwala ang ng mga mistiko na siya ay 
nakatira sa Itaas na Hardin ng Eden. Para sa kanila ang Hardin ng Eden ay maaaring tumukoy sa 
dalawang lokasyon: (1) Itaas na Hardin ng Eden at (2) Ibaba na Hardin ng Eden. 


Ang Itaas na Hardin ng Eden ay isang espiritwal na lugar kung saan naroroon lagi ang 
presensya ng Diyos. Kaya nang dumalaw ang Diyos kay Adan ay nagpunta raw siya sa Ibaba na 
Hardin ng Eden, ang nilikang tirahan nina Adan at Eva. 


Kung ang kulturang ito ay nasa kasaysayan ng mga anak ni Adan, na mga ninuno ng mga 
Israelita, bago pa ang Dakilang Baha at bago pa sila napaalis sa kanilang Lupang Pangako ay 
matlintindihan natin na sila ay maaaring nanirahan sa Itaas na Hardin ng Eden na Bahay ng 
Kataas-taasang Diyos na si El. Maaring maging tanda ang bagong pangalan mismo ni Jacob na 
kinilala sa pangalang Israel. Dahil kung tanggap ng mga Israelita na sila ay nagmula sa lahi nina 
Adan at Jacob ay mas madali nating tanggapin na ang lugar ng kapanganakan mismo ng Israel ay 
sa Betel at ang Betel na iyon ay dating kinaroroonan ng Itaas na Hardin ng Eden. Hindi rin 
imposible na ituring na Jerusalem mismo ang Ibaba na Hardin ng Eden dahil sa lokasyon pa lang 
nito na nasa timog ng Betel. Para sa mga Israelita na naniniwala sa pangalan ni Yahweh bilang 
Diyos ng Israel ay siya ang tumupad sa ipinangakong lupain ng Diyos at siya rin mismo ang 
tutupad sa pangako niya na pinili niya ang Zion o Jerusalem para maging tahanan niya 
magpakailanman (Salmo 132:13-14). 


BAHAY NIEL O BAHAY NI YAHWEH 


Ang Bahay ni El [Betel] at Bahay ni Yahweh [Jerusalem] ay may nakaraan na binalot ng 
lagim at kontrobersya dahil sa propaganda na iisa lang ang pinili ng Diyos na maging tahanan 
niya. Ang mga maka- Yahweh ng Jerusalem ay nangatuwiran na isang idolatrosong lugar ang 
Betel. 


Sa panahon ni Haring Jeroboam, na anak ni Haring Solomon, ay naitatag ang bagong 
independiyenteng estado ng mga Tribo ng Israel. Pinagtibay niya ang Shekem, ginawa niyang 
kabisera ito, at nakipagkumpitensya sa Jerusalem bilang lokasyon ng Banal na Templo. Nagtayo 
siya ng mga templo sa Betel, kung saan inilagay niya ang mga imahe ng gintong guya, at 
inutusan ang mga tao sa Timog at Hilaga na maglakbay sa mga bagong templong ito upang 
maglingkod sa mga diosdiosan. Higit pa rito, hinikayat ni Jeroboam ang karaniwang mga tao sa 
pagtataksil kay Yahweh sa pamamagitan ng paghirang ng mga pari hindi lamang mula sa 
pamilya ni Aaron, sa tribo ni Levi, kundi mula sa lahat ng iba pang tribo. 


Ang Betel ay naging isang lugar ng kasamaan mula sa panahon ni Jeroboam hanggang sa 
mga araw ni Josias. Sa Amos 4:4, sinabi pa mismo ni Yahweh na "Kayong mga Israelita, 
pumunta kayo sa inyong sinasambahan sa Betel at sa Gilgal at dagdagan pa ninyo ang inyong 
kasalanan." Dito ay mababasa natin na ang Panginoon ng mga Israelita ay nalalaman ang mga 


pangyayari. 
Sa panahon naman ni Haring Josias ay lubusang napawi ang idolatriya saanman gaya sa 


pagsira niya ng dambana na itinayo ni Haring Jeroboam at hanggang linisin niya ang buong haba 
at lawak ng lupain ng Israel. Pinatay niya ang lahat ng mga pari, sinunog pa ang kanilang mga 


13 


buto sa kanilang mga altar, at pagkatapos ay sinira ang mga altar mismo, na ginawang pulbos (2 
Mga Hari 23:19-20). Mahigit 100 taon bago nito inihula ng isang propeta ng Diyos ang 
paglapastangan sa altar ni Jeroboam sa Betel. Walang iba kundi si Josias ang ipinropesiya na 
lalapastangan sa altar na ito. Sa 1 Mga Hari 13:1-2, ang kanyang pangalan ay ibinigay sa 
mismong oras na binigkas ang hula! 


Sa kalaunan, sa panahon ni Ezra, ang lungsod ng Betel ay sinunog at naging isang maliit na 
nayon (Ezra 2:28). Ang Betel ay hindi na binanggit pa sa Bagong Tipan. 


Ang nangyari sa Betel at Jerusalem ay nakaapekto sa buong mundo. Ngunit nagbago ang 
lahat sa panahon nina Jesu-Cristo at kanyang mga apostol. Sinabi ni Jesus na ang makalangit na 
presensya ng Diyos ay dumating sa Lupa sa pamamagitan niya. At madalas niyang inihalintulad 
ito sa isang malaking puno, na lumalaki at kumakalat sa nakakamangha na mga paraan (Mateo 
13:31-32). Sana makita nating lahat ang sentro ng Hardin, ang Puno ng Buhay kay Jesu-Cristo. 


14 


KONKLUSYON 


Roma 1:21 ASND 

At kahit alam nilang may Dios, hindi nila siya pinarangalan o pinasalamatan man lang. Sa 
halip, ibinaling nila ang kanilang pag-iisip sa mga bagay na walang kabuluhan, kaya napuno ng 
kadiliman ang mga hangal nilang pag-iisip. 


SA PASIMULA pa lamang ay alam na nating lahat na may Diyos na Lumikha sa langit at 
lupa (Genesis 1:1). Sa pasimula rin ay literal na inilagay ng Diyos ang Hardin sa Eden sa 
bandang Silangan upang doon ay magpakilala sa mga nilikha niya bilang Buhay na Diyos. 


Ngunit ano nga ba ang itinuturo ng kasaysayan tungkol sa Diyos at siya ba ay kinikilala pa? 
-- Hindi, ang sinasabi ay "Walang sinumang naghahanap sa Diyos." 


Ang lahat ng tao ba, kahit papaano, ay nalalaman na sila ay nilikha bilang imahe ng Diyos? 
-- Hindi, ang sinasabi ay "Walang matuwid, kahit isa." 


Ang lahat ng tao ba ay hinihikayat na lumapit sa Diyos na Lumikha? 
-- Hindi, ang sinasabi ay "Lahat ay tumalikod na." 


Nagtintindihan ba ng tao na ang Diyos ay nagpapakilala ng kanyang sarili sa atin? 
-- Hindi, ang sinasabi ay "Walang nakakaunawa." 


Mahalaga pa ba ang buhay na bigay ng Diyos? Pinahahalagahan ba ng mga tao ang kaloob 
ng Diyos na buhay? 
-- Hindi, ang sinasabi ay "Sila ay sama-samang naging walang halaga." 


Mahalaga pa ba, para sa mga tao, na gumawa ng mabuti sa panahon ngayon? 
-- Hindi, ang sinasabi ay "Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa." 


Sana naman hindi magpatuloy ang mga ganoon. 


Dahil sa pasimula pa lamang ay inihayag na ang tungkol sa Diyos, Ang kanyang walang- 
hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ay naipahayag na nang likhain niya ang Hardin ng 
Eden, sina Adan at Eva, at lahat ng mga iba't ibang uri ng hayop at mga punongkahoy na 
namumunga. 


Ngunit sa mga naniniwala na pinalayas ng Diyos sa Hardin ng Eden ang mga magulang ng 
buong sangkatauhan ay napanatili na sa kanila ang paniniwala na ang lahat ng tao ay marumi na, 
malayo na sa presensya ng Diyos, hindi na makakapasok sa pinto ng langit o Paraiso at may 
naghihintay pa na kaparusahan na pangalawang kamatayan para sa kanila sa impyerno. 


15 


Napanatili ang paniniwalang may dalang takot dahil hindi inuunawa ang mga salita ng 
Diyos. Natatakot dahil pinaniniwalaan ang Poot ng Diyos na nanatili kay Adan at Eva at sa lahat 
ng tao. Lalong lumalayo pa dahil pinipilit na maging matuwid at perpekto habang nabubuhay sa 
mundong ito. Hindi tinatanggap ang imahe ng Diyos na inilagay na sa buong sangkatauhan noon 
pa man. 


Napanatili sa puso at isip ang sumpa na hindi naman para sa lahat ng tao, kundi para kina 
Adan at Eva. Iniisip din lagi na ang Diyos ay nasa kaitaas-taasan lamang at hindi kailanman 
lumalapit sa mga makasalanan. Pinaniniwalaan ang mga pilosopo na ang presensya ng Diyos ay 
isang bagay na patuloy na ipinagkakait sa sangkatauhan. 


Ngunit itinuwid na ni Jesu-Cristo ang mali kay Adan at ang Pasimula ay may Wakas na 
dahil "ang mga lumang bagay ay lumipas na... Ang lahat ng mga bagay ay naging bago" (2 


Corinto 5:17). Ito muna ang aking iiwan sa inyo bilang palaisipan, para na rin alamin ninyo ang 
mga binago ng Panginoong Diyos na Makapangyarihan. 


16 


APENDISE 1: MAPA NG EDEN NI JOHN DICESARE 
o “al bat... ll 


Beth-Eden 


Amos 1:5 


NP "toword the east 
of" Gen. 2:14 


Tolassar 


:Peo le of Eden... AN kg 


"" Nora , a . 
a a MG Lo Land of Nod mn trgtstree, 
j Ka as the Euphrates River) 


City of Enoch (first antediluvian 
city or fortress), later called Uruk. 
Gen. 4:16-17 


o. "Land of" Eden 


[o Gen. 2:8,10 
"in Eden" 
/ "out of Eden" Garden 
"Holy Mountain of God" Ezk. 28:14 
Two biblical TOTBrONCe6: Gen. 2:8,10 
Zion - Zec. 8:3 "garden eastward" 


"became four riverheads" 


Pishon River 
Gen. 2:10-12 
"went out of Eden... 
skirts the whole 
land of Havila" 


No biblical reference, but 
antediluvian lakes at what is now 
the An Nafud Desert Jubbah region. 
Tributaries would have flowed from 
mountain ranges south 8 west. 


Antediluvian archeology site. L an d of H avi l ah 


Gen. 2:11,25:18 "which is east of Egypt 
as you go toward Assyria" 


Land of Eden Map 1 (Map and boundries are approximate.) 
“Free to use, copy 8 distribute.| http://johnsbibleblog wordpress.com | By John DiCesare | jdicesare40@gmail.com | Aug. 2013 


Eden - "river [Pishon] went out of Eden to water the garden" Gen. 2:10. 
Garden - "eastward in Eden" Gen. 2:8 (Gen. 2:8-3:24). Well watered, Gen. 13:10. 

"and from there it [Pishon] parted and became four river heads" Gen. 2:19 

Therefore, the Garden is in the land of Eden, and is also referenced as the "garden of Eden". 
Note: The Pishon River is now a subterranean aquifer, and is no longer visible as a river at the 
surface. 


Land of Egypt 


Gen. 13:10 


References: 

"On the same day the Lord made a covenant with Abram, saying: “To your descendants 

Ihave gan this land, from the river of Egypt to the great river, the River Euphrates" 
en. 15:18. 


"You were in Eden, the garden of God: Every precious stone was your covering: The sardius, topaz, 
and diamond, Bery!, onyx, and jasper, Sapphire, turquoise, and emerald with gold. The workmanship 
of your timbrels and pipes Was prepared for you on the day you were created. You were the anointed 
cherub who covers,| established you, You were on the holy mountain of God" Ezekiel 28:13,14. 


"Then these Levites arose: Mahath the son of Amasai and Joel the son of Azariah, of the sons of 
the Kohathites: of the sons of Merari, Kish the son of Abdi and Azariah the son of Jehallelel: of the 
Gershonites, Joah the son of Zimmah and Eden the son of Joah:" 2 Chron. 29:12. 


"all the trees of Eden, the choice and best of Lebanon" Ezekiel 31:16. "Eden,... were your [Tyre] 
merchants" Ezekiel 27:23. "You [king of Tyre] were in Eden" Exekiel 28:13. 


"the people of Eden who were in Telassar" 2 Kings 19:12, Isaiah 37:12. Beth-Eden Amos 1:5. 


Uruk formerly City of Enoch (Gen. 4:16-17) is just outside Eden. 


Therefore, "Eden proper" (oposed to the Garden itself), according to the bible, encompassed 
the land that God gave to Isael. 


17 


APENDISE 2: A.D. 70 -- Ang Pagkahulog ng Jerusalem 


ANG PAGKAHULOG NG 
JERUSALEM 


TIM LIWANAG 


Matuto pa mula sa aking libreng aklat: A.D. 70 --- Ang Pagkahulog ng Jerusalem. Magsadya 
lamang sa Internet Archive para makapag-download ng inyong pdf copy: 


https://archive.org/details/ad-70-ang-pagkahulog-ng-jerusalem 
AD 70 --- Ang Pagbagsak ng Jerusalem, ayon kay Josephus, ay nagdulot ng 1.1 milyong 
pagkamatay bilang resulta ng gutom at karahasan na ginawa ng tao. Ang mga Judiong nasawi, na 


nagmula sa ibang mga rehiyon ng Imperyo ng Roma para lamang ipagdiwang ang taunang 
Paskuwa sa Jerusalem, ay nahuli at napatay sa mga pagkubkob ng mga Romano. 


18 


TUNGKOL SA MAY-AKDA 


Si Tim Pagaduan Liwanag ay isang autor na Filipino at iskolar ng kasaysayang pangkultura ng 
Israel at iba pang mga bansa sa Sinaunang Malapit na Silangan. Siya rin ang may-akda sa 
Fulfilled Prophecies na nagsasalaysay ng mga natupad na propesiya ng mga Judio noong unang- 
siglo ng Israel. Ito ang nagbigay sa kanya ng pagkilala bilang unang Filipinong may-akda na 
sumulat ng isang libro tungkol sa mga natupad na eskatolohiya. Nagbigay din siya ng paraan ng 
pag-unawa sa katuparan ng mga propesiya sa pamamagitan ng mga mata ng orihinal na 
nilalayong tagapakinig ng mga hula at sa buong paghahayag ng mga misteryo. 


Tuklasin ang iba pang mga akda ni Tim Liwanag 


AD 70 -- Ang Pagkahulog ng Jerusalem 
Fulfilled Prophecies 

Why Jesus Came To Hell 

Ultrapowerful Jesus 

Israel Only? 


Makipag-ugnayan sa Autor 


Facebook | https://www.facebook.com/tim.liwanag 

Quora | https://www.quora.com/profile/Tim-Liwanag 

Blog | https://believe-the-bible.blogspot.com/ 

Smashwords | https://www.smashwords.com/profile/view/timliwanag 
Goodreads | https://www.goodreads.com/author/show/13997377.Tim Liwanag 


19 


20 


